Deilcl liins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn liefir ásett séi' aS láta prenta 
nýa og nákvœma l^'síng á íslandi, og liefir falið oss á hendur fyrst um 
sinn aS safna til hennar, og’ þareS félagiS ekki hefir efni á aS senda menn gagn- 
gjört út til íslands, til aS ferSast um allt land, hefir þaS faliS oss á hendur aS 
skrifast á viS þá mcnn iiti á íslandi, scm vér vonuSum fróSleiks af um öll þau 
efni sem hókin á aS skíra frá, og eingin nákvæm skilríki eru faanlig um hér í 
horginni. 

Vér höfuni nú seiidt öllum þeim ])réf sem vér treystum fremst tQ aS muni 
vilja og geta stoSað þetta fjTÍrtæki, og sérflagi öllum prestum og prófostum á land- 
ínu; leyfum vér oss aS senda ySur þaS hréf og spurníngar til sýnis; en um sumt 
er þar óspurtj scm vér getum livörgi fengiS nema hjá ySur, og leyfum vér oss 
því aS leita ySar um úrlausn spurnínga þeirra scm hér fylgja, og viSvíkja sj^slu 
og sveita takmörkum o. s. frv. 

Vér criim sannfærSir itm, aS þér eins vcl og vér sjáiS, hvörsu þarflig og fróS- 
lig aS slík hók mætti verSa, ef hún væri vel af hendi leyst, og undir eins, aS 
allir kostir hennar sem mest á ríSur eru komnir undir því, aS allir stoSi félagiS, 
hvöiT í sinni röS, til þcssa vanda verks; vér vonum því staSfastliga aS þér verSiS 
vel viS hón vorri, og hvetiS aSra til ens sama, enda It^ggiS á góS ráS þar sem 
þurfa þækti, svo vér fengjum senl fróSJigasta og nákvæmligasta skírslu á öllu, 
spurSu sem óspurSu, smáu sem stóru; skulum vér ckki spara neitt ómak lil þess 
aS þær skírslur verSi notaSar sem hezt, svo hókin gœti orSiS félagi voru og fóstur- 
jörS til gagns og sóma, og vinum þeiira innlcndum sem útlendum til fróSleiks og 
skemtunar. 

í umhoSi hins íslenzka hókmentafélags deildar 
Kaupmannahöfn þann 30ta d. Apríi-mán. 1839. 

Finnur Magniisson. Jónas Hallgrúnsson Konráð^ Gjíslason. 


Brynjólfur Pjetursson. 


Jón SiguráTsson. 


Til 


Herra ^7, 7'^ 7ÍÍ?eí. , 




7 7^ / j 

■V £t t f /t a. M-rt ^ t' y' , 



s 


1 


i « 






i JUM 


I • V • 
• j 


f : 


f y 


4 


a ^ 


f •: . 

•T 


• • > * ^ 1 


T 

' t • 

- tíé 


' s <• # t • 

i ^ 


► ' .* * ^ ^. i ' 

• t í'. , 

,• , .«' I*. . • — 

■::. 

c- ■ •. 

• - «' 

' ' < « 

1 . • •_• 


-Cm 


: j . . 

« » 


r\ r • -*T%. f . 


í . • • • 




liuj: ’ifj'jn * 


A s 


t • 


*■’ '•' * f*: 


. í 


: ' * V • 

i » « * i 


.. ^ S* * ' ^ ^ J ••• 


t \ 

>í|5. 0* 


r * 


:a 


M 'l O / . 
J'‘S Ji'U ' 


» * i 


•*; ’i'* 


. . : r- ' 




r t r ' • • 
s •*»•#< . 


• * 


« 

<• 






■^-íi. 


# • 


ir.-i 


s 


i* t 


'f ' ■ * 

^ v 4 ^ 


4 • 

r i 


? • 




. •? i 

• C'" 




« « i s 


p! í'/i'áft íííuJl: rj'l) 'i\' ■ffi‘>'- ííll'i 


. s 




: t* . • 


; :r-'.’ .' -• .*! ';f» *?’'f j'-Aí-a / *•': 'f.O 

1 * < 


t f 
f 


' ! 




^ V í ^ 


' V 

V / 


- / • • 


' > ' 


.i:jk\ ír,j.i 


t \ 

. : r n 


5 ■ í *' '•■'•. U-i'fli'* - 

• • • # .' • . 3 i ♦ ^ 1* 1 


% • • 


i I 


.• !({ rn.r;. ‘n*’j / j «.‘i'';--. r .* 


.r 






í \ 


«* -_• 




- ';>};» *• 


!• rii J 


0 • 

s » 

f ' • . 


i • 

f 7 


, * 


/ • 


?;u': 


• \ • 

-■ 


ft * • 


i ; . / ? . “i . : . ^ ; 1 1 ■ > : o \ ♦ 


I 




K 


iJ!: ' i 


. i< j 


i I 


•* I » » 


• í t * . 1 


1 ' . ( 


0 t ♦ . 


i 


U I 

» i 


• t 


, r 




. r 

4 


„ . • 

Í « « \ 

3 • í ' T >. 

• ' * 

ín 7 V'*' 




•*■ e» 


. . ^ . i ♦ 

r -'7 - fv:.* 


, r 


• • 
/ 


• « 

i 

t 


# • 


« ' ^ 




‘í • /.'.■* 


»ir 

"í ívi \ .'? ■ ^nv'n:^:/.-r ’ . 

• i: . ‘ /; *-'5fíí • i 




> 1 


• > 


«' • l 


• • I 


4 4 


‘•4 * 


V » 

X 

♦ - r 


'•^ r 


f c 




r • 


-♦ -C. 
? • ' 




* * 
t 


s s 


•?> 




• i . ' • r • t 

• • J vO • í •. n 


-7 . : 

r-. , W 

á I'i 

;:-'7y 

' •' X 


’ f • 


;n 


• , 






1 . 


>' 




‘ T ' • * ' • ‘ . 

II' • • 

1- ^0 «.1 > * - 


Js 


♦Vi ♦ 


f »' • : / 


#• ' • . s 

« • 

* f 






V 


s ' 

l % 


0- 

• . 


• » 


V . V « 

-. 1 




f 

. 1. 1 

V 


»1 •;!.'{• 

É\f\^ . • . : !' 

.tJoC' i- .ÍU*':.'. — ii 






it{> r»(t 


4 s* ^ r T'' ' 

i 4 4 s f /k. 


n ‘: ‘ 


. • / 


:■ ír 


ii f'lOJ; níini n'. * •'^ 1 *:;; = ;: ■ ; 


f ' . N 




\ í ' 

ft w I* r • 

V A .. • l I -« 


• 0 
40 t i m,m.. 


> # 


' %• 


.{ÍOe^O'H;^- ::^ 117^ 


* » 


r ' « » « 

f . ' 


' ’ 


f ♦ • • 


é 


■ i 1 



1. Hvör eru takmörk ^ ^ ^ ^ — sýsl ii a alla vegn? 

% Hvör em þar bygðarlög, svosem liéröS, sveitir, dalir, liverfi o. s. frv. eptir röS, og 
hvör eru takmörk þeirra? 

3. Eru takmörk sýslunnai' liin sömu og prófastsdæmisins , eður hvörju munai*? 

4. Hvörjir eru lireppar í sýslunni , hvar eru þíngstaðir þeirra, og hvör eru takmörk 
sérhvörs hrepps á alla vegu? 

5. Em þar nokkrar jarðir œtlaðar sýslumönnum og lœknum til áhúðar , og hvörjar, 
ef eru? 

6. Um vegu : Hvar liggja alfaravegir um sýsluna, og iir henni í aðrar sýslur á alla 
vegu? hvörsu lángir eru Ijíillvegirnir kallaðir? hvörjar eru þar vegahœtur: 
ruðnmgar, brýr, vörður, sæluhús, o. s.írv.? hvörjar eru þar torfærur og hvar 
á alfaravcgum, hvörnlg er þeim varið, og hvört mundi verða úr þeimhœttmeð 
tilkostnaði, og hve miklum, eptir ágizkun? 

7. Hvörnig er húníngnr alþýðu (kalla og kvcnna) í sýslunni? hreytist hann, og á 
hvörn hált? að hvörju leiti er hami fremur, og að hvörjulelti síður, cnn í öð- 
mm héröðum lanzins, sem þér þekkið tiL 

8. Hvörsu margir sjóróðrannenn sækja þar að jafnaði fiskiver í aðrar sýslur á vetrum 
og vorum, og hvört? 

9. Hvörsu há var tíundin í hvörjum hrepp, hvörsu margii' skatthœndur, og hve mikið 
aukaútsvar, allt fyrir 10 árin seinustu, frá 1830? 

10. Hvörsu stóiír vom hreppa-sjóðirnir fyrír 10 árum, og hvörsu stórir eru þeir nú? 

11. Hvörsu margir sveitar ómagar voru í hvörjmn lu’epp fyrir 10 árum, og hvörsu 
margir eru þeir nú? 


12. Um veðráttufar og loptslag: Vér æskjum mikilega yður þóknaðist að semja handa 
oss almenna lýsíngu á því í yðar sýslu, og hafa þá, eins og verður, hliðsjón 
af prestaspurníngunum um þetta efni (22-29 spurn,)? 


I 




I 


4 


[ 

I 

i 

l 

} 

< 

4 

• s 

> 


t 


f 





% 's. • t ^ . 

• ^ * A • • -» 


f 


\ * ' 




» » 


/ • 


// 


• t 

- • > •, * 1 







r' • »1 f 

• > ^ V 












f 


i s 



\ 


nr^-r. 



'j 


I 


lítn 







s. 







